DEISYFIAD 

Y CAEDOTYN CEWYDEEDIG^ 

Tòn,—“Bryniaẁ Iwerddon.” 

Tostüri, 0! dangoswch 
I ofìd hen ddyn gwan, 

Sy’n llesg yn d’od i geisio 
Eich cardod yn y fan; 

A’i ddyddiau oll yn treio, 

O ’stynwch iddo ’ch rhodd, 

A bendith Dduw fydd arnoch 
Mewn l^el a dedwydd fodd* 

Fy nillad brátiog gwaelaidd 
A draetha ’m tlodi pur, 

A’m pen yn wyn a ddengys 
Ey maith flynyddau hir; 

A’r gru Miau hyn o ofìd 
Sy’n rhychau aml rif, 

Sydd wedi bod yn llwyhr 
I hidl ddagrau lif. 

Hhyw dỳ lled wych a welwn 
Yn amlwg ar y twyn, 

A’m temtiodd yno i gerdded 
Am ’lusen hael a mwyn; 

Can’s llewndid llon amleddus 
Oedd yno ’n bod o hyd, 

A mawredd têg rhialtaidd 
Oedd yn y lle o hyd. 

Ond pan y ceisiais damaid, 

Mor flin yw byd y gAvan! 

38 


Hhyw forwyn yn sarugaidd 
A’m gyrodd i o’r fan, 

I dreio ’myd am gysgod 
Mewn rhyw iselach lle, 

Rhag cwympo ’n syth yn cgeo 
Fel hyn yn mhell o dre’. 

O! cym’rwch fi i’ch llety 
Caredig mwyn a chu, 

Y gwynt sy’n chwythu 'n fíyrnig, 
Yr hîn sydd oer a du* 

Ar fyr yr âf i wared 
I waelod distaw fedd, 

Can’s hen ac egwan ydwyf, 

A thruan iawn fy ngwedd. 

Pe gallwn dd’wedyd wrthych 
Fy ngofid tost fy hun, 

Tynerwch mwyn a deimlech 
Wrth wel’d fy mod mor flir»; 

Eich dwylaw ’stynent wed’yn 
Garedig help yn rhydd, 

A dagrau o dosturi 

A lifent dros eich grudd. 

Duw sydd yn danfon adfydl^ 
Paham y cwynwn ni'? 

Y iSIef a’m dyg i’r cyflwr 
Yn awr y gwelwch fi; 

A chwithau ellwch fyned 
Yn fuan fel myfi, 

Yn llawn o dristwch chwerw, 

A thost drueni du. 

38 


3 


Llafur-dir, araul heulog 
A roes fy nhad i mi, 

A chodwn gyd â’r wawrdydd 
Yn siriol ac yn hỳ; 

Ond, Och! tost ormes greulon 
A daeth i’m rhan oh cyd, 
Pan drigodd f anifeiliaid, 

A deifiwyd fy holl ŷd. 

Fy anwyl ferch garedig 
Fu’n gysur i mi gynt, 

A hudwyd, Och! gan adyn 
Annedwydd, drwg ei hynt, 
Sy’n awr yn gorfod tramwy 
Yn flin ar hyd y byd, 

Mewn dirmyg ac mewn angen, 
Truenus iawn o hyd. 

A^m gwraig yr hon esmwythai 
Fy nghûr a’m gofid trwm, 
A’m calon hi a lonai 
Pan fyddai fel y plwm, 

Yn awr sydd wedi marw, 

A myn’d dros byth o r byd, 
A minau wedi’m gadael, 

Yn druan iawn fy mryd, 
Tosturi, O! dangoswch 
I ofid hen ddyn gwan, 

Sy’n llesg i d’od i geisio 
Eich cardod yn y fan; 

Ai ddyddiau oll yn treio, 

O ’stynwch iddo ’ch rhodd, 
A bendith Dduw fydd arnoch, 
Mewn hael a dedwydd fodd. 

38 


Ä glywaist ti, Williain? 


^‘A glywaist ti, William, am deulu Glan’rhyd? 

Mae nhw yn dy ganmol, a d’wedant bob pryd, 
’Does neb mor rhinweddol a duwiol yn wir, 

Na neb mwy talentog na thi yn y tir.” 

“Wel,do,” meddwn inau, “ mi glywais rhyw bryd 
Am deulu urddasol, rhinweddol, Glan’rhyd; 

’Ewy’n hoíîì y bobl, ond gresyo yn wir 
Mor fychan yw’r teulu sydd ’nawr yn y tir.” 

*‘A glywaist ti, William, am deulu Ty mawrl 
Mae rhai’n yn ddiflino’n dy redeg i lawr; 
Tywyllwch yw’th fy wyd, os d’wedant y gwir, 
’Does neb mwy di-dalent ua thi yn y tir.” 

“ Wel, do, ’nenw’r anwyl, ’rwy’n clywed bob 
Am deulu lluosog, enllibus Ty mawr; 

Edrychaf i’r ddaiar, hen ddaiar fy ngwlad, 

A gwelaf dalentau mewn rhwd dan eu tra’d.” 

‘M. glywaist ti, William, am deulu Tan’fron? 

Mae nhw yn dy ganmol yn d’ wyneb yn llon, 

Ond wedi dy adael a myned i bant, 

Hwy dd’wedant dy feiau ugeiniau a chant.” 

“0, do, meddwn inau, “a braw yn fy mron, 

Mi glywais rhyw lawer am deulu Tan’fron; 

Mae rhai’n fel yr heulwen yn wenau i gyd,^ 

Tra ’nelant eu saethau i’n calon ’run pryd.” 

Eel yna mae’r byd, rhai’n canmol bob pryd, 

Tra’r lleill sydd yn sarnu a gwawdio o hyd; 

Mae ereill trwy’u bywyd mewn rhagrith yn byw*, 
Mor wag ydyw dyn—fy ngobaith yw Duw. 


Caernarfon: Argraffwydgan H. Humffhreyè, 

■ 38 


